1993-04-30 -0/દ| [૦૦1 [રાંપદ| [1112] 


[૦610 1વદ્વા'.૦€૦111 







મુ ૧૭? 


૩-૦ 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


* જ્ઞાતિ રીતરિવાજોને લગતા નિયમો * 


સંવત ૨૦૪૯ 






કદી થું, તુજ બળ દઈ પ્રાણ પૂરજે, 
દયા પ્રીતિ માનું હું દઈ સદા અંક ધરજે; 
નમુ સાષ્ટાંગે હું જગત જનની સહાય કરજે. 







પ્રકાશક : શ્રી અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 





પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન 
નખત્રાણા (કચ્છ) 


કિંમત રા. 














[૦100 1|વદ્વ'.૦૦।1 


11116: 1110://0///0/.1€104|વદ્ા'.૦૦।૧1/|101દ/ 2૮06૦ 1 0/14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


રેલ્તાં ગ્તિઘાવતા' 110121 


1115 000૦1/1[૫૯1/ત1॥પ૫૦/ત1110૯€/11૮1૯ા1ત| 1104૫/ 0૯€ 
[150 101 [€૯5૦૧1/1, ૫૦૦0૨111૪5, 110 [011૫41૯ ડં! 
[0૫1[005૬૯5. /11)// ડપ”ડાતા1ઢ ૦. 5/51011ત1|0 
[€[2010૧ંપલપ॥ં૦1, 1[૯€વાંડા10૫1૫૦1, 1૯૬૨11૬, 10411, 
5૬૫૦-|૯૯।1ડાં18, 5૫/૬1૯€11ત1€ ડ૫0[010/, ૦1 વાંડા10૫1॥૦11 
111 ત1]/ [0111 10 ત110/010€ |5 €)(01“€551૫/ 1૦1001૦૯11. 





110 ||01ત૫/ ૧૦૯૦૯5 101 દાં/€ તા1પ/ ૫/૧[1110/ €)00"€55 ૦1 11101૯0 ૦ 11ત1₹€ તા1/ 
[€[001€5૬૨।૧11૧1101 11041 1૫1૯€ ૮0૦11૫૯115 ૫/11 0૯€ ૮૦11001૯1૯ ૦1 2૮0૫1૮1૯ 0૦1 ૫0 10 
વંતલ૯. 110 ||01ત1/ ૬ 101 00 || ૧0૯ 101 તા10/ 1055, 2011015, ઉંદાં11ડ, 
[010€€૯ 185, વંલા1વા ઉં, ૦ €૦ડ51ડ ૦ વેંઢા1ત8€5 /12150૦૯૦૫/૦ ૦1 [10૦0/ડ૦૯૫૦1 
€૫૬5૯૯ વઢા1ડાં1ટ વાં"“૯૯૫/ ૦1 [10 0ાં"૯૯01/ [1 ૮૦1110૯૯0૦1 ૫/10 ૦1 તાવ1ંડાં1ટ ૦૫1 0૦1 (10૯ 
[150 ઉં (ઊડ 1141૯11. 


"|| પ1'115 વં ૮૦1૧0૫0115 01 ૫5૦૯: 1101[2://0/0/0/.1€૧1041વતા".€૦।11 


100૫01 ર૯ 221વતા' 000165 


રિ€તાં ગતા॥ંવંતા“ડ ।11155101 |5 10 ૦[૪ુવ1117€ 1100 11101111101 ૦11 5410૮11111 [લંદાં૦11, 
૫/00 15 ત 1પા7તા1 15111 5૦૯૯૫ ૦ 5૧ 0૧101 ઈ 151, તવ 10 11021૮૦ [1 
[111૫/€1[5ત11// 2€€૯ડડાં01૯ તા1વં પડલીપાં. રિલ્તાં ગિતઢાંવંવ" 3001:5 10105 1૦૮૧૦1૧૬ 
વાંડ૯૦૪/૯ 110€ [141 ૯11ત| ૦1 52100411 ૦111૯ ૫/111€ 101011ટુ ૧૫૫1૦1૬ તાવ 
[€૬૦૮101૯€“5 [11 ધૌલાં' વાપવાંલડ. ૪૦૫ ૯€ત1 [0100/ 1[101€ 0 પંડાપ1ટ 
1110://0/0/0/.1€01041|વતઢા-.૯૦।11 


પંવાંઇત11)/ ડં 1૯૦ 0]/ ૨૯તાં ડિવાંવતા 
1/7, 21૫: તા-રિલ્ઢાં ગિતાાંવતા, 
નરન ૦-૯1 1॥વંતા'.૯૦1૧, ૦૫, 
રિલ્તા ગ્વિધાંવવા' લાળતાં|-11તાં[છ1૯૯ત10ત॥ંવતા.૯૦1, ૮-૫ 
041૯: 2022.01.15 10:22:43 4-05'30' 


1993-04-30 -0/દ| [ર૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦ 81061|વદ્વ.૦૦।1 


“* ૧ 


સેન્૦0 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


* જ્ઞાતિ રીતરિવાજોને લગતા નિયમો * 


સંવત ૨૦૪૯ 


કદી થાકું, તુજ બળ દઈ પ્રાણ પૂરજે, 

દયા પ્રીતિ માનું હું દઈ સદા અંક ધરજે; 

નમુ સાષર્ાંગે હું જગત જનની સહાય કરજે. 
પ્રકાશક : શ્રી અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન 
નખત્રાણા (કચ્છ) 


કિંમત રૂ. 





[૦100 1|વદ્વ'.૦૦।1 


200૦ 1 0 14 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 
૦1દ[: 11હછ૦૮10૮વદ્વા..૦૦11 


1993-04-30 -0/દ| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


ધુ [૦6106|ઉદ'.૦€૦।11 


ર 





નયન ર 


આપણી જ્ઞાતિના ભાઈ-બહેનો કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના 
જિલ્લાઓ તેમજ અન્ય પ્રાંતોમાં અને પરદેશમાં વસી રહ્યાં છે. જેથી અાવતી 
પેઢીઓનો જ્ઞાતિ સંબંધ બરાબર જળવાઈ રહે અને તમામ રીતરિવાનેની 
સંપૂર્ણપણે એકવાયત। જળવાય, તે માટે જન્મ, લગ્ન કે મરણ જેવા શુભાશુભ 
પ્રસંગોએ પાળવાના સામાજિક ધારા-ધોરણ અને રીતરિવાને એક પ્રકારના 
થાય તે માંટેનું પ્રથમ લેખિત બંધારણ તા. ૧૦-૫-૬૦ ના જ્ઞાતિના ખુલ્લા 
અધિવેશનમાં લગભગ વીસ હજાર ભાઈ-બહેનોની હાજરીમાં સર્વાનુમતે 
પસાર કરવામાં આવેલ હતું. 
આપણી જ્ઞાતિ દિન-પ્રતિદિન વધુ સંગઠિત બને અને પરસ્પર સહકારની 
ભાવના વધુ દઢ બને તેવા શુભ હેતુથી અને તૃતિય અધિવેશન ૧૯૮૫માં 
પસાર થયેલ રીતરિવાનેન। નિયમોમાં સમયાનુસાર પરિવર્તન કરવા તેમજ 
નવા ઠરાવો કરવાની આવશ્યકતા જણાતાં જ્ઞાતિની ચતુર્થ ખુલ્લી પરિષદ 
તા. ૩૦-૪-૯૩ને શુક્રવાર બપોરના ૨-૩૦ કલાકે શ્રી પાટીદાર વિદ્યાર્થી 
ભવન, નખત્રાણાન। પ્રાંગણમાં કચ્છ- ગુજરાત અને દેશ પરદેશમાંથી અ।વેલ 
લગભગ અઢાર હનર ભાઈ-બહેનોની હાજરીમાં અનંદ અને ઉલ્લાસથી 
મળેલ. અ પરિષદમાં કચ્છનાં ગામે ગામ અને ગુજરાતના કંપા તથ। બહારથી 
આવેલ ખાસ પ્રતિનિધિઓની બનેલ વિષય વિચારણીય સમિતિએ ખૂબજ 
ઝીણવટભરી વિચારણા કર્યા, બાદ અગાઉના નિયમોમાં આજની 
પરિસ્થિતિને અનુરૂપ સુધારા-વધારા સાથે ઠરાવો અને મૂળ ઠરાવો અ। 
જ્ઞાતિ પરિષદમાં સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવેલ. 
આપણા આ રીતિરિવાજેના ઠરાવો કરવાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો જેવા કે, 
સમાજના ગરીબ, મધ્યમ કે શ્રીમંત સર્વે જ્ઞાતિજનોના સામાજિક વ્યવહારમાં 
સંપૂર્ણપણે એકવાયતા જળવાય, લેતી-દેતીના વ્યવહારોમાં સામાન્ય 
માણસને પણ પરવડે અને ખોટા ખર્ચમાં ઉતરવું ન પડે, તેમજ દેશ -પરદેશમાં 
વસતા જ્ઞાતિજનોની ધંધાકીય સગવડત। જળવાય વિગેરે બાબતોને લક્ષમાં 
રાખી ઠરાવો કરવામાં આવેલ છે. 
આપણા ઠરાવો સામાન્ય રીતે રિવાનેના છેઃપરંતુ ઠરાવ નં. ૧૩ છૂટા-છેડા 
સંબંધનો છે. એક વખત સમજ . વિચારીને અગ્નિ, કુટુંબ અને 
સગાસંબંધીઓની સાક્ષીએ લગ્નગ્રંથિથી ન્ેડાયા બાદ છૂટા-છેડા લેવા એ 






























[૦ 81061વદ્વ'.૦૦।1 


11116: 1110://0/0/0/.1€104|વદ્ા'.૦૦।૧1/|101દ1/ 2૮0૦ 2 0 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/દ| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦૯10061વદ્વા'.€૦111 


"| સામાજિક દૂષણ ગણાય છે. અ। બાબતે સામાજિક રીતે વધારે સક્રિય 
થવાની જરૂર છે. દરેક કુટુંબના તથા ગામેગામના તકેદારી સમિતિના 
કાર્યકર્તાઓ સક્રિય થશે તો છૂટા-છેડાનાં કિસ્સાઓ ભાગ્યે જ થવા પામશે. 

આપણા માંટે ગૌરવનો વિષય ગણાય કે યુવકોએ અખિલ ભારતીય * 
ધોરણે રચેલ યુવક સંઘે પોતાના બંધારણનાં ઉદ્દેશ્ય પૈકીનો એક-મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય 
સમાજના નિયમો અને રીતરિવાનજેનું પાલન કરાવવું એ સ્વીકારેલ છે. અથી 
યુવાશક્તિ સક્રિય થવાથી સમાજના દરેક પ્રકારના સંગઠન મજબૂત થવામાં 
સહાયભૂત બનશે. 

યુવક સંઘની ત્રીજી પરિષદમાં નીચે લખ્યા મુજબના મહત્ત્વનાં નવ 
ઠરાવો સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવેલ. (૧) પ.પૂજ્ય નારાયણજી બાપા 
અંગે (ર) યુવક સંઘનાં સંગઠન બાબત (૩) વલ્લભ વિદ્યાનગર હોસ્ટેલ અંગે 
(૪) સમાજના નીતિનિયમો પાળવા અંગે (૫) પરિવાર મિલનો અંગે (૬) . 
શિષ્યવૃત્તિ અંગે (૭) યુવાનોનાં અચરણ બાબતે (૮) યુવક સંઘનું સમાજમાં 
પ્રતિનિધિત્વ અંગે તથ। (૯) ઘુંઘટ પ્રથા અંગે. 

યુવકસંઘના સમાન્ેપયોગી કાર્યોને સમાજ પ્રોત્સાહન આપે છે તેવી 
જ રીતે અ। વર્ષે મહિલાઓએ વિશેષ ન્ગૃતિ દાખવી છે તે અપણે તેમની 
મળેલ સ્વતંત્ર પરિષદમાં જેઈ શકયા અને તે માટે સક્રિય બહેનોનાં પુરૂષાર્થ, 
સંગઠનની શક્તિ બદલ સમાજ ખૂબ-ખૂબ ધન્યતા અનુભવે છે. મહિલાઓની 
મળેલ બીજી સ્વતંત્ર પરિષદમાં નીચે જણાવ્યા મુજબનાં ચાર ઠરાવો પસાર 
કરવામાં આવેલ. ઠરાવ નં. (૧) મહિલા મંડળને માન્યતા આપવા અંગે, 
(ર) શિક્ષણ અંગે (૩) ઘુંઘટ પ્રથા અંગે તથા (૪) બહેનો પરના અત્યાચારોને ” 
રોકવા અંગે. 

મહિલા પરિષદનાં ઉપરોકત ઠરાવોમાંથી ઠરાવ નં. ર ને સમાજે તેમના 
ઠરાવ નં. ૧૯માં સ્વીકારેલ છે અને ઘુંઘટ પ્રથા અંગેના ઠરાવને સમાજ 
પ્રોત્સાહન આપે છે. ૫ 

આશા છે કે આપ સૌ જ્ઞાતિજનો આ ઠરાવોનું પાલન કરી સમાજનાં 
કાર્યોમાં સહકાર અપશો એ જ અપેક્ષા સાથે. 


વાલજીભાઈ નારાણ ભગત પ્રેમજીભાઈ પુંજાભાઈ પટેલ 
મંત્રી પ્રમુખ 


શ્રી અ. ભા. કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


[૦610 |10વદ્વા'.૦€૦।11 


11116: 1110://7///0/.1૦104|વદ્ા'.૦૦।૧1/101દ/ 2૮0૦ ૩ 0 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦10 વદ્વ'-૦૦।11 







૩ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


-: ચતુર્થ અધિવેશન :- 





તા. ૩૦/૪/૯૩ના ખુલ્લા અધિવેશનમાં પસાર થયેલ ઠરાવો 


રાવો” 






ઠરાવ નં. ૧ ! 
જ્ઞાતિના રીતરિવાજોન! ઠરાવો અંગે : 


















ક તા. ૧૯/૫/૧૯૮૫ નાં મળેલ જ્ઞાતિના તૃતિય અધિવેશનમાં 
રીતરિવાનેના ઠરાવો પસાર કરેલ. જેમાં અઠ વર્ષ બાદ આજ તા. 
૩૦/૪/૧૯૯૩ના રોજ બપોરના ૨-૦૦ કલાકે મળેલ ચતુર્થ પરિષદમાં 
સમયોચિત જરૂરી સુધારા-વધારા તેમજ નવા ઠરાવો કરવાની અથી 
જ્ઞાતિજનો મંજૂરી આપે છે. 

ઠરાવ નં. ૨ 
બોલ#મણ સંબંધે : 
બાળકના જન્મ પછી બોલાવવાના પ્રસંગે બાળકની માતાનાં સગા 
ભાઈ-બહેનો તથા કાકાઈ ભાઈઓએ જ માત્ર જવાનું રહેશે. અન્ય 
રે કોઈએ જવાનું નહીં અને આવા પ્રસંગે એક ટાણાંથી વધુ રોકાવું નહીં. 
૦ વિ 
ઠરાવ નં. ૩ ક 
પછેડો આપવા સંબંધે : 
દીકરીને પહેલું બાળક જન્મે ત્યારે, તે નિમિત્તે પછેડો બન્ને પક્ષોની 
અનુકૂળતા પ્રમાણે અ।પવો. 
[૦1 |વદ્વ'.૦૦।1 


2૮0૦ 4 બ 14 
111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 2 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/દ| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦810061વદ્વ'.૦૦111 


ઠરાવ નં. ૪ 
દુ પણ કરવ સંબંધે : 
અ) બાંળકોનાં તદ્દન નાર્ની વયે સગપણ કરવા નહીં. 'સગપણ કરવા _ 
માટે વય મર્યાદા નીચે મુજબ રહેશે. 
(૧) છોકરાની વય ઓછામાં ઓછી ૧૮ વર્ષ. 
(ર) છોકરીની વય ઓછામાં ઓછી ૧૫ વર્ષ. 


(બ) સગપણ કરતી વખતે બક માવિત્રોએ નીચે મુજબની * 
વસ્તુઓ આપવી. 

(૧) સોપારી નંગ - ૧ 

(ર) ટોપરા અથવા નાળિયેર નંગ - ર 

(૩) ગોળ અથવા સાકર કિલો ૧। (સવા) 

(૪) રૃપિયો એક રોકડો 


ઉપર જણાવ્યા સિવાય પૈસાની કે બીજ કોઈપણ વસ્તુઓની 


લેતી દેતી કરવી નહીં. 
(ક) સામસામે સગપણ કરવા નહીં. 
(ડ) સોપારી સગપણ થયા બાદ કોઈપણ સંન્નેગોમાં થયેલ સગપણ 
' ફોક કરવું જેઈએ નહીં. 


ઠરાવ નં. પ 


સગાઈ (ટી હ દિકરાના માવિત્રોએ નીચે મુજબની 
વસ્તુઓ આપવી 


(૧) ઓઢણી - બ્લાઉઝ - ચણિયો. 

(ર) ગોળ અથવા સાકર કિલો ૧। (સવા) 

(૩) શુભ શુક્નનો રૂપિયો ૧-રપ (સવા) રોકડો 
(૪) પગનાં સાંકળાં નડી - ૧ 





[૦ 8101વદ્વ-૦૦।1 
11116: 1110://0/0/0/.1૦10|વદ્ા'.૦૦।૧1/|101દ/ 2૮0૦ 5 0 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦ 106વદ્વા.૦૦।1 * 










(૫) નાકની 1ળી નંગ - ૧ 
આ। પ્ર. 1 વધારેમાં વધારે પચ્ચીસ રપ માણસોએ જવું, અને એક 

ટાણાંથ વધારે રોકાવું નહીં. 

છોકરાને ટીલાની વિધિ કરવી નહીં. 












ઠરાવ નં. ૬ 
તહેવારોના લાગા સંબંધે : 
સગપણ થયા પછીના આવતા પહેલા તહેવારે દિકરાના મ્રાવિત્રે 
રૂ।.૨૫/- (પચ્ચીસ) તથા ત્યાર પછીના તહેવારોએ રૂ।.૧૦/- (દશ) 
દિકરાની વહને મોકલવા. 
નોંધ : ઉપર જણાવ્યા મુજબના લાગા (સપેતરૂં) દિવાળી-હોળી 
અને જન્માષ્ટમીના તહેવારોએ જ મોકલવા. 













ઠરાવ નં. ૭ 
લગ્ન લખવ! તથા વધાવવ! સંબંધે : 
(૧) લગ્ન લખતી વખતે કન્યાપક્ષે લગ્નપત્રિકાના પુડામાં શુભ શુકન 
તરીકે રૂ. ૧-૨૫ (સવા) મૂકવો. 
(ર) લગ્ન વધાવતી વખતે વરપક્ષે શુભ શુકન તરીકે રૂ.૧-ર૫ (સવા) 
આપીને લગ્ન વધાવવું. 
(૩) લગ્ન પત્રિકા વધાવવા લઈ જવા માંટે કન્યાપક્ષ ક્ષ તરફથી બે 
માણસોએ વરપક્ષના ઘેર જવું અને તેઓએ એક ટૉંણું રોકાવું. 

















ર 
ઠરાવ નં. ૮ 
લગ્ન (વિવાહ) સંબંધે : 
(૧) વર અને અણવર સિવાય ન્તનમાં વધારેમાં વધારે ૧૦૦ (એકસો) 
' માણસો જઈ શકશે અને કન્યાપક્ષે જનને એકટાંણું જમાડવી. 
[૦ 6101|વદ્ા'.૦૦।11 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [ર૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦106વદ્વ".૦€૦11 


ન દ 
નોંધ: બહુ દૂરથી અ આ વનાર જનને અનિવાર્ય સંન્નેગોમાં બે ટાણા જમાડી 
શકાશે. 

(ર) લગ્ન પ્રસંગે વરપક્ષે લાગા તરીંકે નીચે મુજબ આપવાનું રહેશે. 
(૧) પોંખવાના રૂ।. પ (પાંચ) 

(૨) પડલું ભરવું નહીં. 
વરપક્ષ જન લઈને કન્યાપક્ષને ત્યાં જય ત્યારે એક ચુંદડી 
(ગરચોળુ) બ્લાઉઝ, ચણીયો કન્યાને આપવાના રહેશે, જે 
પહેરીને કન્યા લગ્ન મંડપમાં અ।વશે. 
(૩) દાંતની ખરખરી નંગ - ૧ 
(૪) વીંટી નંગ - ૧ 
નોંધ: વરપક્ષે વાંયણુ તેમજ હેલવાડાનો લાગો આપવાનો રહેશે નહીં. 

(૩) કન્યાપક્ષ તરફથી વરપક્ષને નીચે મુજબના લાગા આપવાના રહેશે. 

(૧) જમાઈને રોકડા રા. ૧૦૧/- અથવા કપડાંની ન્નેડ. 

(ર) વરના પિતાને રૂ।.૫૧/- અથવા કપડાં 

(૩) વરની માતાને ર્‌।.૫૧/- અથવા કપડાં 

(૪) વરના દાદાને રા. રપ 

(૫) વરની દાદીને ર્‌।. રપ 

(€) બાકીના કુટુંબીજનો (કાકા-કાકી, જેઠ-જેઠાણી, વગેરે) 
દરેકને પહેરામણીન। ર્‌।.૧૦/-(દશ-દશ) આપવા. 

(૭) હેલને બદલે રા. ૧૫૧ (એકસો એકાવન) રોકડા આપવા. 

(૮) થાળી નંગ - ૧ અને વાટકો નંગ - ૧ 

(૪) કન્યાદ્દાનમાં પોતાની શક્તિ મુજબ રોકડું આપવું અને તેની 
જાહેરાત કરવી નહિ. 

(૫) લગ્નવિધિ પૂરી થયા બાદ કન્યા વરના ઉતારે ન્તય ત્યારે 
નવવધૂનો ખોળો ભરવામાં વરપક્ષ તરફથી પતાસા અથવા સાકર 
ડિલો ૧। (સવા) આપવાના રહેશે. 
ફક્ત નવવધૂને જ જાનૈયાઓએ માથે હાથ ફેરવવાનો (આશીર્વાદ 
આપવાના) રહેશે. 

નોંધ: આ પ્રસંગે કોઈપણ ન્તતનો પ્રસાદ વહેંચવાનો નહીં અને 
અનિચ્છનીય નવી પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવું નહીં. 

(૬) લગ્ન પ્રસંગે કન્યાપક્ષે ઈતર લાગા તરીકે નીચે મુજબ આપવાના રહેશે. 


[૦1061|વદ્ા'.૦૦।1 ' 


11116: 1110://0///0/.1€10|વદ્ા'.૦૦।૧/|101દ/ [2૮0૦ 7 0 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/દ| [ર૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦1060દ'.૦€૦।11 


(૧) ઉમિયા માતાજીને ભેટના રૂ।. ર૫/- (પચ્ચીસ). 

(ર) શ્રી મંદિરના ધર્માદાન। ર્‌।. ર૫/- (પચ્ચીસ). 

(૩) વરપક્ષ તેમજ કન્યાપક્ષે અ શુભ-પ્રસંગ નિમિત્તે શિક્ષણ 
ભેટ સમાજને મોકલવી અને ગોળ કરવી નહીં. 


ઠરાવ નં. ૯ 


૧ સ લનો દર વર્ષે અનુકૂળતાએ થઈ શકશે. 

(ર) કોઈપણ ગામ કે કુટુંબ સમૂહ લગ્ન (એક સાથે એકજ દિવસે 
લગ્ન) કરવા માંગતા હોય તો કોઈપણ ગામમાં બન્તે પક્ષવાળાએ 
વાંધો લેવો નહીં. અ। સમૂહ લગ્નપ્રથાને ને કોઈપણ તોડવા 
પ્રયત્ન કરે તો તેને કુટુંબ તથા ગામ સમજાવે અને જે ન સમજે તો 
તેને સહકાર અ।પવો નહીં. 

(૩) સમૂહ લગ્નમાં જેડાનાર પક્ષોએ સત્કાર સમારંભ યોજવા નહીં. 


ઠરાવ નં. ૧૦ 


અઃણ સંનંથે : . . ી 
્ાણાની પ્રથા સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે. 


ઠરાવ નં. ૧૧ 


(સમરસ નને વાઘાના કપડાં વિગેરે તેમજ બહેનને તથા 
બનેવીને કપડાંની ન્ડ આપવી, તે સિવાય બાકીનાઓને 
પહેરામણી બદલ રૂ્‌।.૧૫/- (પંદર) રોકડા અપવા અને જમણ 
તેમજ દાગીના વગેરે બદલ મર્યાદિત રોકડ રકમ ગુપ્તપણે 
આપવી. 


[૦106વદ્વ'.૦€૦111 


11116: 1110://0/0/0/.1€104|વદ્ા'.૦૦।૧1/101દ/ 2૮0૦ 8 0 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/દ| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


| [66106વદ્વા.€૦111 


(ર) મામેરાંની વળતરમાં ભાઈને સાલ અને ભાભીને બ્લાઉઝ આપી 
શકાશે અને મામેરું બેઠું ભરવું અને તેની નહેરાત કરવી નહીં. 
મામેરાંમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં જવું. 

નોંધ મામાએ કન્યાને વાઘાનાં કપડામાં માત્ર પાનેતર, બ્લાઉઝ અને 
ચણીયો જ આપવાનો રહેશે. 


ઠરાવ નં. ૧૨ 
પુન: લગ્ન સંબંધે : 


(૧) કન્યા વિધવા બને અથવા જ્ઞાતિ રીત મુજબ છૂટા-છેડા મેળવે 
તેનું પુન: લગ્ન થઈ શકશે. 

(ર) આવા પુન: લગ્નનું સગપણ કરતી વખતે વરપક્ષ તરફથી 
રૂ।.૧૧/- (અગિયાર) ફેરવવાના રહેશે અને સગપણ નકકી થયા 
બાદ તે રૂપિયા અગિયાર પ્રસાદી માટે અ1પવાન। રહેશે. 

(૩) આવા પુન: લગ્નમાં વર અને અણવર સિવાય વધારેમાં વધારે રપ 
(પચ્ચીસ) માણસોએ જવું અને એક ટાણું જમવાનું રહેશે. 

(૪) તદ્‌ઉપરાંત વરપક્ષે નીચે મુજબ કપડાં તથા દાગીના આપવાના 
રહેશે. 

(૧) કપડાંની ન્ેડ - ૧ કન્યા માટે. 
(ર) નાકની સળી હેમની નંગ - ૧. 
(૩) મઢેલું કંકણ નંગ - ૧ . 
(૪) પગનાં સાંકળાં નેડ - ૧ 
અઆ। ઉપરાંત દાગીના કે રોકડ રકમ આપવી નહીં. 
(૫) પાછા પગનાં આણાં સદંતર બંધ કરવામાં આવેછે. 


ઠરાવ નં. ૧૩ 
છૂટા-છેડા સંબંધે :- 


(૧) એક વખત સમજ વિચારીને લગ્નગ્રંથિથી નનેડાયા બાદ છૂટા-છેડા 


[૦6101૧૦૦11 , 


11116: 1110://0///0/.1૦10|વદ્ા'.૦૦।1/|101દ/ [2૮0૦ 9 0 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦1061દ્વા'-૦€૦111 


હેઠ 


(ર) 


લઈ શકાશે નહીં. પરંતુ પતિ-પત્નીમાંથી કોઈપણ એક હિન્દુ 
કાયદ્દા મુજબ ખોડ-ખાંપણવાળું હોય ત્યારે જ્ઞાતિની સંમતિથી 
છૂટા-છેડા લઈ શકાશે. 

સમાજના કોઈપણ ભાઈએ એક પત્નીની હયાતીમાં બીજી પત્ની 
કરવી નહીં. કાનૂનના ઓથે રહી “રખાત' નામનું કલંકિત દૂષણ 
અપનાવી શકશે નહીં. એવું ્નિંદીત કાર્ય કરશે અથવા જે કોઈ 
સાથ સહકાર આપશે તેઓ પણ સામાજિક ગુન્હાને પાત્ર ગણાશે. 
અ। કાર્ય કરનાર અને કરાવનાર પાસેથી સમાજ જરૃરી ખુલાસાઓ 
મેળવશે અને તે અંગે સમાજના નિયમની અવગણના કરનારની 
સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સામાજિક વ્યવહાર રાખવો નહીં, સહકાર 
આપવો નહીં અને જ્ઞાતિના કોઈપણ સંગઠન કે સંસ્થાઓના 
સભ્યપદેથી દૂર કરવા જેઈએ. આવાં દૂષણો ન થાય તે માટે કુટુંબ 
પાંખડી કે ગામની તકેદારી સમિતિના સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓએ 
તકેદારી રાખવાની રહેશે. 


નોંધ છૂટા-છેડા લીધેલ કે મેળવેલને કુંવારી કન્યા અ।પવી નહીં. 


ક 


ઠરાવ નં. ૧૪ 
મરણ પછીન! ખર્ચ (દાડા) સંબંધે : 


ક. 


(ર) 


મરનાર વ્યક્તિ પાછળ કોઈએ (દાડૉ) ખર્ચ કરવો નહીં. 
બારમાની વિધિ પૂરી કરી બ્રાહ્મણો, નિયાંણીઓ કે ગરીબોને * 
પોતાની શક્તિ અનુસાર જમાડવા અને તેરમું કરવું નહીં. 


(૩) મરનાર વ્યક્તિ પાછળ તેના સ્મરણાર્થે કોઈ રકમ અ।પવા માંગતા 


હોય તો તેઓને સમાજના કેળવણી ફંડ, હોસ્પિટલ ફંડમાં અથવા 
એવા સામાજિક ઉન્નતિના કાર્યોમાં તે રકમ અ।પવા અ। પરિષદ 
ખાસ ભલામણ કરે છે. 


[૦610 1વદ્વ'.૦૦।1 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 


206૦0 10 0/ 14 


૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯10દ6વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [ર૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦૮1[28વદ્વ'.૦€૦।11 


ઠરાવ નં. ૧૫ 
કદરતી ઘરભંગ થાય તે સંબંધે :; ક 

(૧) દીકરીને સાસરાનાં ઘેર મોકલ્યા પછી મૃત્યુ પામે તો દીકરીને 
જીવીત સમય દરમિયાન આપેલ દાનની કોઈપણ વસ્તુ પાછી 
લેવી નહીં. 
જમાઈનું મૃત્યુ થાય તેવા પ્રસંગે દીકરીના માવિત્રો તે દીકરીને 
ત્યાંથી લઈ જવા માંગતા હોય તો દીકરીના માવિત્રોએ આપેલ 
દાગીના સિવાય બીજું કાંઈ પાછું લઈ જઈ શકશે નહીં, પરંતુ તે 
દીકરીને બાળકો હોય અને તે દીકરીની સાથે ન લાવતાં ત્યાં છોડી 
આવવાના હોય તો તેવા પ્રસંગે દીકરીના માવિત્રોએ દીકરીને 
આપેલ દાગીના તથા અન્ય કોઈપણ વસ્તુ પાછી લઈ. જઈ શકશે 


નહીં. 


(ર 


દ. 15 


ઠરાવ નં. ૧૬ 

શિક્ષણ સંબંધે : 
આ પરિષદ જ્ઞાતિજનોને ખાસ ભલામણ કરે છે કે... અ। પ્રગતિશીલ 
યુગને અનુસરીને સૌ પોતાનાં બાળકો (પુત્ર-પુત્રીઓ)ને ઉચ્ચ 
શિક્ષણ ફરજિયાત અપાવે. પોતાનાં બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ 
આપવાની ધગશ ધરાવનારને સમાજ અત્યંત ઉત્સાહ આપે છે 
અને તેની કદર કરે છે. દેશ-પરદેશમાં વસતાં સમાજનાં ભાઈ-બ્હેનોએ 
પોતાના ઘરમાં માતૃભાષા (ગુજરાતી)નો ઉપયોગ કરવો જેઈએ 
તેવી અ સમાજ (પરિષદ) ભલામણ કરે છે. 


ઠરાવ નં. ૧૪ 

લગ્ન વિધિ બાબત : 
દરેક ગામ, કંપાઓ તેમજ અન્ય સ્થળોએ લગ્નવિધિ અંગેની 
બ્રાહ્મણોની પદ્ધતિ અલગ હોય છે. તેમાં અલગ-અલગ પદ્ભતિનાં 


[૦૮10દ|વદા.૦૦1ળ, 


ં 2૧0૦ 11 01 14 
111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 2 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [ર૦૦1 રાંપદ| [1112] 


[૦6106|વંવ્વ'-૦૦।11 


કો... 


કારણે મનદુ:ખ ન થાય તે માંટે સમાજે લગ્નવિધિની પુસ્તિકા 
પ્રકાશિત કરેલ છે. તે મુજબ જ દરેક જગ્યાએ લગ્નવિધિ કરવી 
જોઈએ તેવો સમાજ આગ્રહ રાખે છે. 


ઠરાવ નં. ૧૮ 
બઃહ્&ઢ આચરણો અંગે : 


જ્ઞાતિમાં સંપૂર્ણ એકવાક્યત। જળવાય તે માંટે કચ્છ- ગુજરાત અને 
ભારત તેમજ વિદેશોમાં વસતા આપણા સમાજનાં જ્ઞાતિજનોએ 
જન્મથી મરણોત્તર સુધીના સંસ્કારો હિન્દુ રીતરિવાજે મુજબ પાળવા 
(આચરવા) ના રહેશે. 


ઠરાવ નં. ૧૯ 
સામાંજિક તેમજ ધાર્મિક પ્રશ્નો અગે : 


સામાજિક તેમજ ધાર્મિક પ્રશ્નોએ સમાજમાં મતભેદ થાય તેવા 
સંજેગોમાં તેનો નિકાલ સામાજિક ધોરણે થવો જેઈએ, અને કોર્ટનો 
આશરો લેવો જોઈએ નહીં. એવું અ સમાજ અત્રેથી ઠરાવે છે. 


નોંધ : જ્ઞાતિજનોએ અ। ઉપરોકત દરેક ઠરાવોનું પાલન કરવાનું રહેશે 
અને જે કોઈ તેનું ઉલ્લંઘન કરે તો કોઈએ તેને સહકાર અ।પવો 
નહીં. 


[૦810 1વદ્વ'.૦૦।1 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|1011/ 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


20૦0 12 0/ 14 


1993-04-30 -0/દ| [૦૦1 રાંપદ| [1112] 





[૦ 61061વદ્વા.૦€૦।111 જુ 


“જતુ 


ઠરાવ ન. ૧૫ 
કટરત) ઘરભંગ થાય તે સંબંધે : 

(૧) દીકરીને સાસરાનાં ઘેર મોકલ્યા પછી મૃત્યુ પામે તો દીકરીને 
જીવીત સમય દરમિયાન આપેલ દાનની કોઈપણ વસ્તુ પાછી 
લેવી નહીં. 

(ર) જમાઈનું મૃત્યુ થાય તેવા પ્રસંગે દીકરીના માવિત્રો તે દીકરીને 
ત્યાંથી લઈ જવા માંગતા હોય તો દીકરીના માવિત્રોએ અ।પેલ 
દાગીના સિવાય બીજું કાંઈ પાછું લઈ જઈ શકશે નહીં, પરંતુ તે 
દીકરીને બાળકો હોય અને તે દીકરીની સાથે ન લાવતાં ત્યાં છોડી 
આવવાના હીય તો તેવા પ્રસંગે દીકરીના માવિત્રોએ દીકરીને 
આપેલ દાગીના તથા અન્ય કોઈપણ વસ્તુ પાછી લઈ-જઈ શકશે 

નહીં. 


ઠરાવ ન. ૧૬ 

શિક્ષણ સંબંધે : 
આ। પરિષદ જ્ઞાતિજનોને ખાસ ભલામણ કરે છે કે... અ। પ્રગતિશીલ 
યુગને અનુસરીને સૌ પોતાનાં બાળકો (પુત્ર-પુત્રીઓ)ને ઉચ્ચ 
શિક્ષણ ફરજિયાત અપાવે. પોતાનાં બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ 
અ।પવાની ધગશ ધરાવનારને સમાજ અત્યંત ઉત્સાહ આપે છે 
અને તેની કદર કરે છે. દેશ-પરદેશમાં વસતાં સમાજનાં ભાઈ-બ્હેનોએ 
પોતાના ઘરમાં માતૃભાષા (ગુજરાતી)નો ઉપયોગ કરવો ન્ેઈએ 
તેવી અ સમાજ (પરિષદ) ભલામણ કરે છે. 


ઠરાવ નં. ૧૭ 

લગ્ન વિધિ બાબત : 
દરેક ગામ, કંપાઓ તેમજ અન્ય સ્થળોએ લગ્નવિધિ અંગેની 
બ્રાહ્મણોની પદ્ધતિ અલગ હોય છે. તેમાં અલગ-અલગ પદ્ધતિનાં 


[૦610 1વંદ્વા'.૦૦।1 


11116: 1110://0///0/.1€10|વદ્ા'.૦૦।૧/|101દ1/ 2૮06૦ 13 0/1 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


1993-04-30 -0/| [ર૦૦1 રાંપદ| [1112] 


"૦10 8|વંદ્ા'.૦૦।11 


૧૧ 


કારણે મનદુ:ખ ન થાય તે માંટે સમાજે લગ્નવિધિની પુસ્તિકા 
પ્રકાશિત કરેલ છે. તે મુજબ જ દરેક જગ્યાએ લગ્નવિધિ કરવી 
જોઈએ તેવો સમાજ આગ્રહ રાખે છે. 


ઠરાવ નં. ૧૮ 
બઃ#હ્ય અઃચરણો અંગે : 


જ્ઞાતિમાં સંપૂર્ણ એકવાકયત। જળવાય તે માંટે કચ્છ- ગુજરાત અને 
ભારત તેમજ વિદેશોમાં વસતા આપણા સમાજનાં જ્ઞાતિજનોએ 
જન્મથી મરણોત્તર સુધીના સંસ્કારો હિન્દુ રીતરિવાજો મુજબ પાળવા 
(આચરવા) ના રહેશે. 


ઠરાવ નં. ૧૯ 

સામાજિક તેમજ ધાર્મિક પ્રશ્નો અગે : 
સામાજિક તેમજ ધાર્મિક પ્રશ્નોએ સમાજમાં મતભેદ થાય તેવા 
સંજેગોમાં તેનો નિકાલ સામાજિક ધોરણે થવો જેઈએ, અને કોર્ટનો 
આશરો લેવો જોઈએ નહીં. એવું અ સમાજ અત્રેથી ઠરાવે છે. 


નોંધ : જ્ઞાતિજનોએ અ। ઉપરોકત દરેક ઠરાવોનું પાલન કરવાનું રહેશે 
અને જે કોઈ તેનું ઉલ્લંઘન કરે તો કોઈએ તેને સહકાર અ।પવો 
નહીં. 





[૦1061વદ્વા".€૦111 


11116: 1110://0/0/0/.1€104|વદ્ા'.૦૦।૧1/|101દ/ 2૮06૦ 14 01 14 
૦।1દ્યાં: 1 છ૦૯106વદ્ા'.૦૦11 


